


5 " » 

ys o» 

a ZJ!'r 
ds 


Fab 


HANES ABIA BACH. 


Bern yw testyn yr ymddiddan ? 
Wrth droi dalenau'r Bibl, 

Ryw ddydd mewn awyr iach, 
Mi welais hanes hynod, 

Am un Abia bach. 


Mab i bwy oedd Abia bach ? 


Mab oedd i Jereboam 
Fab Nebat, frenin drwg, 
A wnaeth i Israel bechu ; 
Tu ag ato daliwyd gwg. 
Pwy oedd Jereboam? 


Ephredead o Sereda, 
A Serfa oedd ei fam, 
Gynt gwas oedd ef i frenin, 
Sef Solomon ddi nam. 


Pa fodd y gwnaeth i Israel bechu ? 


Trwy godi duwiau fynu 
Yn Bethel ac yn Dan, 

A rhaid i Israel ydoedd 
Addoli'r eilun gwan. 


Pa fodd y daeth y gwas yn frenin? 


Y llwythau wnaethant ranu 
O herwydd c'ledi'r dreth; 
























6G. 


A. 


2 


Aeth deg at Jereboam, 
A dau a fu'r un peth, 
A thyna ichwi ronyn, 
Mewn geiriau cywir âch, 
Yr hanes rydd y Bibl 
Am dad Abia bach. 


Beth yw cymeriad y Bibl i Abia 


bach ? 


Caw'd ynddo beth daioni 
Tuag at yr Arglwydd Dduw, 

Yn creulon dŷ mab Nebat, 
Pan ydoedd yno'n byw. 


A barodd clefyd Abia ofid i'w dad ? 


Ei wraig ei hun anfonodd, 
Mewu gwisg ddyeithr iawn , 
I Silo at Ahiìlia, 
Er cael.gwybodaeth iawn. 


'Pa beth a ddyweodd y prophwyd? 


Pan clybu ei thraed yn trwstio, 
Fe ddwedodd, Dos i mewn; 

Myfi anfonwyd atat, 

A newydd caled iawn. 


2 


9 G. Beth oedd y newydd caled a ddyg- 
wyd i'r prophwyd? 


A. 'Nawr cyfod di gan hyny, 
A dosi'th dŷ yn iach; 
Pan ddelo'th draed i'r ddinas, 
Bydd farw Abia bach. 


10 G.' A alarwyd ar ei ol? 


A. Holl Israel alarasant, 
Yn drwm am dano ef; 
Am roi Abia bychan, 
I orwedd yn y bedd. 


11 G. A gladdwyd holl deulu Jereboam ? 
A. Holl deulu Jereboam? 
Dan farn y sgubwyd "rhai'n ; 
Abia,bach yn unig 
A roddwyd yn y grain. 


12 G.. Y'mhen faint o amser y cwblha- 
wyd y farn? 
A. Fe ddywed gwyr dysgedig 
Yn gywir ar y pen, 
Mai tri chant o flynyddau 
Cyn daeth yr oll i ben. 











4 


19 G. A oes genych gasgliad oddiwrth 
hanes Abia bach ? 
A. Abiabach yn forau, aai 
A roddwyd yn y bedd; 7 
Pwy wyr na roddir finau 
Yn ieuanc yr un wedd? 
14 G. A oes genych addysg eto? 
A. Fod gofal Duw yn gyson 
Am bawb o'i deulu ef; 
Cyn delo drwg i'r ddaear, 
Fe'u dwg i ganol nef. 


15 G. Pa addysg yn nesaf allwch gael? , 
A. Abiabach a gadwyd - 
Yn nhŷ Jereboam; Ŵ ; 
Pwy wyr na chedwir finau, | 
Os demnir 'nhad a mam. h 


16 G. A oes genych gynghor wrth der- 
fynu? 
A. O dadau a mamau anwyl, 
Mae'r yrfa bron ar ben; 
O dewch gael moli'r Ceidwad, 
Fu farw ar y pren; 
Mae efo galon dyner, 
Yn galw arnom oll; 
Nis gwrthyd neb a ddelo; 
Wel hedwn i'w ei gôl. 
Un o'r Ysgol. 
















Argraffwyd gan D, Jenhins, Aberystwyth. 





